WikipediA 


Wikang Gales 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Gales o wikang Welsh 

(Cymraeg o y Gymraeg, bigkas [ksm 
'raiig] at [a gam'raiig]), ay isang 
wikang kasapi sa Britonikong sanga ng mga 
wikang Seltiko (o Selta, mula sa Kastilang 
Celta ) na katutuubong sinasalita sa Gales, sa 
Inglatera ng ilang mga taong nasa 
hangganan ng Gales (Welsh Marehes ) at sa 
maliit na pamayanang Gales sa Arhentinang 
nasa Lambak ng Chubut sa Arhentinong 
Patagonia. May mga nagwiwika ng Gales sa 
buong mundo, partikular na ang nasa 
Dakilang Britanya, Estados Unidos, Canada, 
Australia, at Bagong Selanda. 


Welsh 

Oymraeg, y Gymraeg 
Pagbigkas [kam Taig] 


0 : 00 / 0:00 

'Cymraeg' pronouneed 


Rehiyon Sinasalita sa Wales, at sa lalawigan ng 

ehubut sa Argentina 

Mga katutubong United Kingdom: 700,000+ ^Ol^)^] 

taaapaasalita 

■ Wales: 562,016 tagapagsalita 
(19.0% ng populasyon ng Wales)J 2 l 
(data from 2011 Census); All skills 
(speaking, reading, or writing): 
630,062 language users (reterenee 
(http://www.nomisweb.co.uk/census/ 
2011/QS206WA/view/2092957700? 
cols=measures)) 

■ England: 110,000-150,000 (taya) 

■ Lalawigan ng ehubut, Argentina: 
5,000t 3 ] (data not from 2011 
Census) (2010) 

Pamilyang wika Indo-European 

■ Celtic 

■ Insular Celtic 

■ Brittonie 

■ Western 

■ Welsh 


Mga maagang 
anyo: 


eommon Brittonie 

■ Old Welsh 
■ Middle Welsh 

■ Welsh 




Sistema ng 

pagsu lat 


Latin (Welsh alphabet) 
Welsh Braille 


Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa Wales 

Kinikilalang United Kingdom 

wikang pang- Argentina 
minoridad sa 

Pinangangasiwaan Meri Huws, the Welsh Language 
(regulado) ng Commissioner (sinee 1 April 2012)W 
and the Welsh Government 
(Llywodraeth Cymru) 

Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

ey 


ISO 639-2 

wel 

(B) 


eym 

(T) 

ISO 639-3 

eym 


Linggwaspera 

50-ABA 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng mga simbolong 
pamponetikong IPA sa Unieode. 

Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Gales&action=edit) nito. 

1. Bwrdd yr laith Gymraeg, A statistieal overview of the Welsh language (http://www.webarchive.o 

rg.uk/wayback/archive/20120330040554/http://www.byjg-wlb. org.uk/English/publications/Public 

ations/A%20statistical%20overview%20of%20the%20Welsh%20languagef2.pdf), by Hywel M 
Jones, page 115, 13.5.1.6, England. Published February 2012. Retrieved 28 Mareh 2016. 

2. "Welsh speakers by loeal authority, gender and detailed age groups, 2011 Census" (https://stat 

swales.gov. wales/Catalogue/Welsh-Language/WelshSpeakers-by-LocalAuthority-Gender-Detai 

ledAgeGroups-2011Census). statswales.gov.wales. 11 Deeember 2012. Nakuha noong 
22 May 2016. 

3. "Wales and Argentina" (http://www.wales.com/Patagonia). Wales.com website. Welsh 
Assembly Government . 2008. Nakuha noong 22 May 2016. 

4. "Welsh Language eommissioner" (http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/commissioner/2ski 

p=l&lang=en). Wales.gov.uk. Nakuha noong 27 February 2014. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Gales&oldid=1545052" 


Huling pagbabago: 15:17, 7 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 

































